Allah Mai Amsawa 

Lallai Allah mai amsawa ne mai girma da buwaya.. “Haqiqa 

Ubangijina makusanci ne mai amsawa”(Hud : 61) 

“Mai amsawa” 


Yana amsawa bayinsa idan suka kama qafa gare shi, suka kirawo shi, suka roqe shi. Shi 


ne wanda ya umarce su da addu’a, kuma ya yi musu alqawarin amsawa. 

“Mai amsawa”.. yana amsawa masu roqo duk irin yadda suka kasance, a duk inda 
suke, a kowanne hali suke ciki. 




